The Prayer that Jesus taught 
Sala ambayo Yesu alifundisha. 


“After this manner therefore pray ye: 
Our Father which art in heaven, Hallowed be thy Name'. 


Kwa hiyo, mtaomba kama ifuatavyo: 
Baba yetu aliye mbinguni, jina' lako litukuzwe. 


10 Thy kingdom come. Thy will be done in earth, 


as 1t 1517 heaven. 
Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe 
duniani na mbinguni. 


"Give us this day our daily bread. 
Mkate wetu wa kila siku, tupe leo. 


12 and forgtve us our debts, as we forgive our debtors. 
Na utusamehe madeni yetu, kama sisi pia tunavyowasamehe 
wadeni wetu. 


13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: 
For Thine 1is the Kingdom, and the Power, and the Glory, 


for ever. Amen. 
Wala usituongoze katika majaribu, bali utuokoe na uovu; 
kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu, 
milele. Amina. 


Matthew Mathayo 6:9-13 
'Ezodus Kutoka 6:3 


Te key Swahili 


All Languages: https://archive.org/details/Cmav64 


Kumbuka: Hii ni Rasimu ya tafsiri - tuma mapendekezo kwa: ThekeyinfoCprotonmail.com 


